
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the pubHc domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginaha present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
pubHsher to a Hbrary and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize pubHc domain materials and make them widely accessible. PubHc domain books belong to the 
pubHc and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of pubHc domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we beHeve a book is in the pubHc domain for users in the United States, that the work is also in the pubHc domain for users in other 
countries. Whether a book is stiH in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is aHowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement HabiHty can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universaHy accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and pubHshers reach new audiences. You can search through the fuH text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 






VÖRN 



FYRIR TRÚNA OG SANNLEIKANN 

EPTIR 

HALLDÓR JÓNSSON. 



Svar gegn „Rseðu móti Mormönnm" 

eptir T. D. Witt Talmage, presti New York, 

sem út er gefín af Léirusi JóhannssyBÍ. 



Gœtið ydar tyrir falskennenduiii, 
sem koma til yðar í sauðaklæðam, 
en hið imira eni þeir glepaandi vcurgar. 
lCatth. 7. 



REYKJAVÍK. 

PEBNTSMEDJA S. EYMUNDSSONAE OG S. JÓNSSONAE. 

PEENTABI: TH. JENSEN. 

1887. 



Digitized by VjOOQIC 



Scö^^^3ö:2f7. í>" 



V HARVARD COLLEGE LIBRARY 
IN MEMORY OF 
WILLIAM HENRY SCHOFIELÍ 
APRIL 6, 1931 



Digitized by VjOOQIC 



Herra Lárus Jóhannsson útsendari meþodistatrúar- 
flokksins. þess trúarflokks, sem af öUum hinnm mörgu 
amerikönsku trúarflokkum hefir einna verst orð á sér, 
jaíiit meðal trúmanna sem trúleysingja, hefir nú 
gefið út ræðu eina, eptir T. D. Talmage prest i 
New York, sem hefir orðið þjóðkunnur um alla Amer- 
iku og viðar , fyrir ofstækisræður, er hann hefir haldið 
i fjárdráttarskini og þannigrakað saman ógrynnifjár. 
Hann hefir þannig gefið sig út fyrir að þjóna tveim 
herrum, guði og mammóni, og sannast á honum orð 
drottins vors, að: „enginn kann tveimur herrum að 
þjóna". 

Eg skal ekki fara mörgum orðum um Lárus Jó- 
hannsson og kenningar hans, enda er þess ekki þörf, 
þar fáir munu verða til að ginnast að ræðuglammri 
hans. Hann sýnir það með kenningarmáta sínum, 
að hann er fávis og ofsafiillur, þar sem hann dæmir 
alla niður til helvitis, sém ekki vilja hlýða hans kennr 
ingu. Skyldi nokkur vera svo aumur að tnia því, 
að Lárus Jóhannsson hafi umboð frá himnaföðumum, 
til að fordæma menn. Einn er dómarinn, sem er á 
himnum, og hann lætur ekki þá menn að sér hæða, 
sem heimildarlaust setja sig i hans stað. 

Saga sú, er Talmage flytur i þessari ræðu sinni, er 
að miklu leyti afbökuð og ósönn, og vil eg hér með 
heiðruðu lesarar, segja yður hana sem réttast, sem eg 
tilveit. 



Digitized by VjOOQIC 



/ 



Árið 1857 tók sig upp útflntningsfólk frá Arkansas 
og Missouri, og ætlaði til Kaliforniu. Þetta fólk kom 
um haustið sania ár til Útah ; því var ráðlagt að fara 
syðri veginn til Kalifomíu sökum þess, að mennhefðu 
opt orðið úti og dáið, sem farið höfðu nyrðri leiðina, 
og hlýddi það því, enda var þá orðið áliðið sumars. 
Þetta flutningsfolk lét i Ijósi mikið hatur til mor- 
móna, bæði i ræðum og ritum, en þó án 'saka. Það 
stal ýmsu fémætu úr bæjum, erþað kom i á leiðinni, 
og þóttist hafa verið i verki með þeim, sem drápu 
Jóseph Smith 27. jan. 1844, og hjálpað til að reka 
10,000 mormóna út á eyðimörk í marz 1846, sem áttu 
lönd og heimili i Missouri og sem dóu margir af 
þeim hrakningi. Þessir útflytjendur héldu áfram þar 
til þeir komu í grend við Mountain Meadow, þar 
áðu þeir hestum sinum áður þeir legðu á eyðimörk- 
ina, sem þar er nálægt. í grendinni við var dá- 
lítill mormónabær, og hét bæarstjórinn John D. Lee. 
Flutningsfólkið var rikt og hélt sig vel, slátraði það 
nautum sér til matar, en leifar sinar eitraði það og 
ddldi þær svo eptir á áfangastaðnum handa Indiönum, 
þvi þeir höfðu stplið frá því nokkrum hrossum. Þeg- 
ar Indíánar komu á áfangastaðinn og ftmdu leifamar, 
tóku þeir þær og átu, en urðu þegar veikir af eitrinu. 
Óðar og þeir urðu þess varir, að þeim voru brugguð 
vélráð, brugðu þeir við og til mormónabæjarins, og 
kvöddu bæjarbúa að veita sór lið, að elta förufólkið 
og drepa það ef kostur væri á. Bæjarstóri varð vel 
við liðsbón Indíána, og brá þegar við, og var John 
Lee herforingi fyrir flokknum, því hann var bæði 
hraustur og framgjarn. Flokkur þessi náði fljótt 
flutningfólkinu og drap það aUt niður, svo enginn 
komst undan, en tóku aUt er fémætt var. Þegar 
þetta fréttist til Saltvatnsborgarinnar og John Lee 



Digitized by VjOOQIC 



hefði verið í verki með Indiönum, vaa: hans nafii 
skafið út úr kirkjubók Mormóna. Eptir lögum og 
landsvenjum Bandaríkjanna, var John Lee opt tekinn 
undir rannsókn fyrir morðin og málið vandlega rann- 
sakað. Stjómin bauð John Lee líf og frelsi, ef hann 
gæti flækt Brigham Young og Mormóna í morðmáJinu, 
svo þeir yrðu sekir að lögum, en það tókst honum 
ekki, þvi þeir vissu ekki af morðunum fyrr en þau 
voru um garð gengin. Þegar John Lee varð þess 
vís, að hann væri útskafinn úr kirkjubók Mormóna, 
varð hann reiður, og tók þá að Ijúga á þá og bera 
þá illsökum, til að frelsa lif sitt. Meðan hann var 
i fangelsinu skrifaði hann um Mormóna langa lyga- 
sögu, en þegar dómararnir lásu sögu hans, sáu þeir 
að allt var lýgi og illkvitni, er hann hafði sagt og 
ritað gegn Mormónum, og ekkert sannaðist á Mor- 
móna af áburði hans, og að endingu eptir úrskurði 
dómaranna, lét stjórnin taka hann af lífi. 

T.. D. Talmage fer mörgum óvi^urkvæmilegum 
orðum um Mormóna fyrir það, að þeir eigi fleiri en 
eina konu, en hann hefði átt að lesa ritninguna b^tur 
ofan i kjölinn, að Jesús Bjistur átti sjálfur kyn sitt 
að rekja til fleirkvænismanna, eins og allir menn, sem 
komnir eru af ísraelsættkvíslum. Þar sem hinir rett- 
látustu menn af guðs útvöldu þjóð tiðkuðu fleirkvæni 
og oss er gefið það fyrirheit, að sitja með þeimiríki 
himnanna, þá get eg ómögulega skiKð, að fleirkj^æni 
só nú á dögum gagnstætt drottins boði freDáur en þá, 
er hann skipaði sínu trúu þjónum að hafa fleiri en 
eina konu, það er þess vegna bæði samkvæmt dæmi 
guðs manna i heilagri ritningu, og einnig eptir áliti 
frægustu heimspekinga nú á dögum, að karlmenn 
megi eiga fleiri en eina konu. 

Eg hlýt að gera mönnum augl^óst, að Mormónar 



Digitized by VjOOQIC 



6 

trúa ekki á Brigliain Yottng né Jósepli Smith, heldur 
að Jóseph Smith hafi fengið opijiberun frá guði, að 
prédika mönnum apturhvarf og trú og láta sig skíra 
niðurdýfingarskím eins og gert var í hinni fyrstu 
kristni, til syndanna .fyrirgefiiingar, takandi upp á 
sig það Hítta brúðkaupsklæði, sem frelsarinn talar 
um, svo þeir geti tekið á móti honum, þegar hann 
kemur i skýjum himins. með sinum englaskara, til 
þess að vegsamast meðal sinna heilögu, og byrjasina 
þúsund ára ríkisstjóm hér á jörðinni (Opb. ^. 1.— 7. 
1. B.— 6.; 6. 9.— 10.; Es. 24. 23; Makk. 4. 3.-7. og 
víðar). 

Allir spámenn og postular, sem hafa skrífað siðan 
mannkynið var sett á jörðina, hafa i anda séð vora 
daga, er vér lifom á, og spáð um það er verða mun 
í timans fyllingu; þeir sáu guðs kirkju og riki, og 
hans Zion uppreista ájörðunni, og fólk safiiast þang- 
að af öllum þgóðum ; þeir sáu guðs refsidóm, er skyldi 
falla yfir þjóðirnar, er striddu móti Zion og guðs- 
fólki. Eg víl spyrja yður kæru lesendur, hvoH þór 
haldið, að fyrírheit drottins og spámannanna, séu þegar 
að fullu framkomin, nei, segi eg yður; spádóiÉar 
þeirra gömlu spámanna og postula koma ÍFram, drott-" 
inn á eptir að slá víngarðinn i síðasta sinni; kirkja 
hans skal standa til eilifðar tiðar; hann hefir upp- 
reist sína spámenn og postula, og opinberað þeim þá 
eilífii evangeiifyllingu, og gefið þeim það heilaga 
prestsdæmi. Jóseph Smith var uppreistur fyrir guðs- 
krapt, sem útvísast af engilsins þjónustu, þá hann út- 
lagði Mormónsbók, Jósephstré og uppteiknanir, sem 
hafa veríð i Efraims hönd, sém umtalazt af spámann- 
inum Esakiel i 37. kap. Jóseph Smith var einn 
g^uðsspámaður, og hafði myndugleika frá alföðurnum 
til að vigja Jesú Krists kirkju á siðustu dögum, og 



Digitized by VjOOQIC 



hún hefir nú s^aðið i 66 &r siðan hún vai> innvígð, 
og margir Mormónar, er hafa prestsdæmi, eru útsendir 
til að pródika Krists evangelium fyrir þjó'Sunúm, og 
þúsundir af jarðarinnar innbúum hafa trúað og hlýtt 
og verið skirðir til syndanna fyrirgefiiingar og mót- 
tekið þann helga anda, sem er panturinn þar til tim- 
ans fylling kemur, eins og postulinn Páll aS orði 
kemst, og eru' heimfluttir til Efraims Zions friðsælu 
Útha-dala frá mörgum landsálfdm, sannfærðir uni að 
sá lærdómur, sem Mormónar boða, er. uppfylling af 
þeim lærdómi er Jesús Eiistar fyrirsagði, að boðast 
skyldi um guðsríki í þá síðustn daga fyrir híins tilkomu 
og enda yeraldar, Matth. 24, og samkvæmt þvl er 
þeir gömlu spámenn hafa talað um, knúðir aí heil- 
ögum anda. 

Jóseph Smith og hans bróðir Hiram og fleiri af 
þeim síðustu daga öldungum hafa innsiglað þeirrg, 
vitnisburð með þeirra blóði. Fangelsi eru í dag upp- 
fyllt með Mormóna fyrir það að þeir vilja hlýðaguðs 
skipunum. Líka hafa margir verið þvingaðir til að 
yfirgefa sin heimili fyrir sömu sök. 

Margir af landsins innbúum óska eptir að útrýma 
guðs kirkju af jörðinni en þessir þekkja ekki hans 
vegu. Herrans orð var prédikað fyrir jarðarinnar 
innbúum, ^em frömdu synd í fyrri dága, og það viU 
upp á sama máta uppfyUast i þá siðustu daga. Drott- 
inn vill ganga í rétt viðþjóðirnar og dæma sórhvern 
eptir þeirra verkum og enginn getur stöðvað hans 
hönd. Svovíst sem herrann himnaguð hefir uppfyllt 
sín orð tílheyrandi Júda og Jerúsalemsborg svo víst 
vill hann uppfylla það, sem hann hefir talað um jarð- 
arinnar innbúa i þá siðustu daga. Eg vil segja hér 
svo satt sem guð lifir og hefir sett festingu kringum 
sitt dýrðar hásæti á himnum svo vist vill hann upp- 



Digitized by VjOOQIC 



^í 



8 



fyUa sín orð; hAnn villútausa plágum yfir þjóðimar, 
sem hafa staðið í mót sérhyerjum guðs anda inn- 
blásnum manni frá byrjun veraldar. Margar þjóðir 
hafa verið aðvaraðar af réttlátum mönnum i meir en 
50 áx, að tíðarinnar fylling væri fyrir höndum og að . 
drepsóttir, jarðskjálptar og harðæri vilji yfir löndin 
ganga, og að Krists tilkoma væri í nánd; það er 
engin makt á jörðinni, sem getur hindrað herrans 
hönd i þessu verki. GtuS i himninum vill kenna 
þjóðunum að hann er sterkari en manneskjumar og 
gera augljóst að allir hlutir eru i hans hendi. 

ísraelsguð hefir byrjað að safiaa sínu fólki af ðU- 
um þjóðum til að uppbyggja Zion í allri fegurð, 
dýrð og makt, sem Esajas og aðrir spámenn sáu, jpg 
upprétta sitt riki sem skal fylla alla jörðina,^var í 
Jesú af Nazaret skal uppreisa sitt hásæti og sitja 
þar á, stjórnandi yfir jörðinni í þúsund ár, sem spá- 
maðurinn Daniel og fleiri spámenn hafiBi fyrirsagt. 
Og það mun ske þó menn ekki vilji trúa þessu. En 
það er ekki víst að verði langt að biða, að menn* fái 
að sjá byrjun eyðileggingarinnar. I>ar fyrir vil eg 
ráðleggja yður, mínir gömlu landar, að dæma ekki " 
hart Mormóna fyrir sínar trúarskoðanir, því þeir trúa 
spádómum ritningarinnar og taka hana fyrir fastan 
trúargrundvöll, og min bæn er uppsend fyrir hinn 
algóða hinmaföður, að hann vilji ge& að sem flestir 
fái að njóta sælufullra samfunda á landi lifenda efbir 
útstaðið lifsins próf á þessum stríðshólma. 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



